TIN LIN TA F 
Panalangin WA Z ¿G ano Ie Maghapon 


LITURGY OF THE HOURS 


PANALANGIN SA UMAGA 


Ika-1 ng Pebrero, 2022 
( Ika-4 Martes sa Karaniwang Panahon ] 


— PI 


LITURGY OF THE Hours 


REVIARY 
-— ———qn 


Paanyaya sa Panalangin 
Tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi 
Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. 
— At pupurihin ka ng aking bibig. 
Salmo 95 


Ang Panawagan upang papurihan ang Diyos 
Halina at sambahin ang Panginoon, ang Makapangyarihang Diyos. 


— Halina at sambahin ang Panginoon, ang Makapangyarihang 
Diyos. 


Tayo ay lumapit sa “ting Panginoon, Siya aawitan, 
Ating paputihan ang batong kublihan nati't kalakasan. 
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, 
Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak. 


— Halina at sambahin ang Panginoon, ang Makapangyarihang 
Diyos. 


Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, 

Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala. 
Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, 
Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. 
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. 


— Halina at sambahin ang Panginoon, ang Makapangyarihang 
Diyos. 


Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay-galang, 
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati'y lumalang. 
Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, 
Mga tupa tayong inaalagaan. 
— Halina at sambahin ang Panginoon, ang Makapangyarihang 
Diyos. 
Ang kanyang salita ay ating pakinggan: 
“yang inyong puso'y huwag patigasin, 
Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang 
Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. 


Ika-1 ng Pebrero, 2022 2 


Ako ay tinukso't doon ay sinubok ng inyong magulang, 
Bagamat nakita ang aking ginawang sila ng nakinabang. 


— Halina at sambahin ang Panginoon, ang Makapangyarihang 
Diyos. 


Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, 
Ang aking sinabi,” Sila ay suwail, walang pakundangan 
At ang mga utos ko ay sinusuway!” 

Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, 

Sa lupang pangakong aking inilaan.” 


— Halina at sambahin ang Panginoon, ang Makapangyarihang 
Diyos. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


— Halina at sambahin ang Panginoon, ang Makapangyarihang 
Diyos. 


Panalangin sa Umaga 


AWIT 


Ang D'yos ngayo'y nagbigay, makalangit na lakas, 
Bawat araw, may ningning, bugso ng hangi't kidlat, 
Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat, 

S'yang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. 


Ang D'yos ngayo'y nagdala, lakas na aking tulong, 
Karunungang gagabay, sa aki'y magtatanggol, 
Daan nyay daraanan, bisig nyay aking bubong, 
Siya ay kaibigan, tunay na PANGINOON. 


Kaya sa 'king paggising, alay ay pasasalamat, 

Sa Makapangyarihang Diyos na aking nililiyag, 

Sa lahat ng panahon, aking ipahahayag 

Isang Diyos, tatlong Persona, pinagmulan ng lahat. 


Ny 


www.ebreviary.com 


Umupo o tumayo 


MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona 1 


Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking 
matututuhan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. 


Salmo 101 


(Ang pangako ng mabuting hari) 


Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan, 

Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O PANGINOON kong mahal, 
Ang aking susunding tumpak na ugali'y walang kapintasan, 
Kailan ka kaya darating sa aki't ako'y lalapitan? 


Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan, 
Sa buhay kong ito ang gawang masama'y di ko tutulutan. 


Ang sinumang taong gawai'y masama, di ko sasamahan, 
Di ko papansinin kung sinuman siyang ang Diyos ay kalaban. 


Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat, 
Maging sa isipan di ko iisipin ang gawang di tumpak. 

Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin, 

Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. 
Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa, 

Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira, 

Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. 

Sa aking palasyo yaong sinungaling di ko papayagan, 

Sa aking harapan ang mapagkunwari'y di ko tutulutan. 


Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawasakin, 
Lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayasin! 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking 
matututuhan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. 


Ika-1 ng Pebrero, 2022 4 


Antipona 2 
Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. 
Awit: Daniel 3:26, 27, 29, 34-41 
(Ang panalangin ni Azarias sa loob ng pugon) 


Napakadakila mo, PANGINOON, Diyos ng aming mga ninuno. 
Purihin at parangalan ang iyong pangalan habang panahon! 


Makatarungan ka at tapat sa lahat ng ginagawa mo 
Matutuwid ang iyong landas, 
Walang kinikilingan ang mga hatol mo. 


Talagang kami'y nagkasala, lumabag sa kautusan, 
At naghimagsik sa iyo. 

Hindi namin ginanap ang iyong mga utos 

Na para rin sa kabutihan naming lahat. 


Alang-alang sa iyong karangalan, 
Huwag mo kaming itakwil habang panahon 


Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. 


Muli mo kaming kahabagan, 

Alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, 
Kay Isaac na iyong lingkod 

At kay Israel na iyong pinabanal. 


Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi 
Gaya ng mga bituin sa langit 
At ng buhanginan sa tabing-dagat. 


Subalit ngayon, PANGINOON, 

Kami ay naging pinakamaliit na bansa, 

Dahil sa aming mga kasalanan, 

Kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. 

Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. 
Walang templong mapag-aalayan 

Ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang, 
Wala man lamang lugar na mapaghandugan 

Upang kami ay humingi ng awa mo. 


Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon 


3 www.ebreviary.com 


Na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. 

Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, 
Mga guya at libu-libong matatabang 

Tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. 
Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog, 

Upang kami'y matutong sumunod sa iyo nang buong puso. 
Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. 


Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, 
Sasamba at magpupuri sa iyo. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 
Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. 
Antipona 3 
O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. 
Salmo 144:1-10 
(Panalangin para sa pagtatagumpay at kapayapaan) 
Purihin ang PANGINOON, na aking sanggalang, 
Sa pakikibaka, ako ay sinanay, 
Inihanda ako, upang makilaban. 
Matibay kong muog at Tagapagligtas, 
At aking tahanang hindi matitinag, 
Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, 
Nilulupig niya ang sakop kong bayan. 
Ano ba ang tao, PANGINOON namin? 
Siya'y tao lamang na 'yong pinapansin. 
Katulad ay ulap na tangay ng hangin, 
Napaparam siya na tulad ng lilim. 


Langit mong tahanan ay iyong hubugin, 
PANGINOON, lisanin mo't bumaba sa amin, 
Mga kabundukan ay iyong hipuin, 

Lalabas ang usok, aming mapapansin. 


Ang maraming kidlat ay iyong suguin, 


Ika-1 ng Pebrero, 2022 


Lahat kong kaaway iyong pakalatin, 
Sa pagtakas nila ay iyong tudlain! 


Hawakan mo ako at iyong itaas, 

Sa kalalimang tubig ako ay iligtas, 
Ipagsanggalang mo't nang di mapahamak 
Sa mga dayuhang may taglay na lakas, 
Ubod sinungaling na walang katulad, 
Kahit ang pangako ay sumpaing lahat. 

O Diyos, may awitin akong bagung-bago, 
Alpa'y tutugtugin at aawit ako. 
Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, 

At iniligtas mo si David mong lingkod. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. 
Umupo 


PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 
Isaias 55:1-3 


Narito ang tubig, mga nauuhaw. 

Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. 
Halikayo at bumili ng alak at gatas, 

Bumili kayo, ngunit walang bayad. 

Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? 
Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? 
Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko 

At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. 

Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan, 

Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay, 

Ako'y may gagawing walang hanggang tipan, 

At ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. 


TUGUNAN 


Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang 


www.ebreviary.com 


N 


pananalig ko. 
-- Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako 
ang pananalig ko. 
Naratnan ako ng umaga na tumatawag sa iyo, 
— nasa iyong pangako ang pananalig ko. 
Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 
— Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako 
ang pananalig ko. 


Tumayo 


PAPURING AWIT NI ZACARIAS 
Antipona 
Panginoon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. 
Lukas 1:68-79 


Gumawa tanda ng krus 


Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! 
Sapagka't nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. 


At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas, 
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. 


Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta 
noong una, 

Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, 

At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. 


Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang, 
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan. 


Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, 
Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, 

Upang walang takot na makasamba sa kanya, 

At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo'y 
nabubuhay. 


Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan, 
Sapagka't mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga 


Ika-1 ng Pebrero, 2022 8 


daraanan, 
At ituro sa kanyang bayanang landas ng kaligtasan, 
Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. 


Sapagka't lubhang mahabagin ang ating Diyos, 
Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 

Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng 
kamatayan, 

At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
Panginoon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. 
PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakang magpuri sa kanya 
ngayong umaga, at nagpapalakas ng aming pag-asa, tayo'y 
manalangin: 
-- Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami'y 
pakinggan. 


Pinasasalamatan ka namin, Panginoon at Ama ni Hesus na aming 
Manunubos, 
dahil sa pamamagitan niya napasa amin ang karunungan at walang 


hanggang buhay na iyong kaloob. 


-- Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami'y 
pakinggan. 


Gawin kaming maging mapagpakumbaba, 
bilang pagmamahal kay Kristo, tulungan kaming makapaglingkod sa 
kapwa. 


-- Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami'y 
pakinggan. 


Isugo sa amin iyong lingkod, ang iyong Espiritung Banal, 


tulutan kaming maging tapat sa pagmamahalan. 


-- Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami'y 


9 www.ebreviary.com 


pakinggan. 


Ninais mong gumawa ang tao at binigyan ng kapangyarihang 
pamahalaan ang sangkalupaan, 
magbigay-dangal nawa sa iyo ang aming mga awain at sa aming 


kapwa'y makapagpabanal. 


-- Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami'y 
pakinggan. 
Ama Namin 


Ama namin, sumasalangit Ka 

Sambahin ang ngalan Mo 

Mapasaamin ang kaharian Mo 

Sundin ang loob Mo 

Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 
Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 
At ang kadakilaan, magpakailanman. 


Pangwakas na Panalangin 
Ama, 
dagdagan mo ang pananampalatayang kaloob mo sa amin, 
at marapating magkamit ng kaganapang makalangit 
ang aming pagpupuri sa iyo sa simula ng araw na ito. 
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo 
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 

— Amen. 
Paghayo 
Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 
kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


— Amen. 


Ika-1 ng Pebrero, 2022 10 


PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


11 www.ebreviary.com 





mobile prayers 


ZEN 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
n 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


